





CANIADAU. &c. 





CAN AR WERTHFAWROGRWYDD. SOBRWYDD, 


'Tox-—“C.don. Derwen.” 


Yn gyntat mae sobrwydd mor rhwydd yn mhob rhith, 

Yn fendith i ddynion, wyr.glewion, fel gwlith ; 

Er cynnal hir iechyd, heb glefyd na gloes, 
» Mi galwa'n ymgeledd hyd ddiwedd ein hoes ; 

Ni a welwn fo ! rhai, sy'n byw yn eu bai, 

Yn clydaw cleíydon ar droion heb droi, 

£u hachog eu hun, mae'n dal Hawer dyn 
Fyw flinder corfforol mewn iasau mynwosol, 


Trwy fyw'n annghymedrol, nid gweddol eu gwyn. 


Yn ail, lle bo sobrwydd wir hylwydd wawr hael, 

“Fe ymddengys yn gymhwys nod gwiwlwys nid gwael, 
Pa wr fwy golygus neu drefnus ar dro, 
Na'r so'r ddyn dinag, ble bynag y bo ? 
Boed gwych, neu hoed gwael, wir ffyniant heb ffael, 

. PE gaiff gym'radwyaetl ddyn helaeth ddawn hael ; 
A'i barchu tra'n bod wr glanwedd ei glod, 
O flaen yr aflonydd, wag obaith neu gybydd, 
Na'rmeddwyn dig/wiiydd annedwydd ei nod. 


Yn drydydd, mae sobrwydd iawn sadrwydd yn siwr,, 
Hieblaw fod yn/burlau, naws ddydan heb stwr, 
Yn cadw'r synwyrau mewn graddau'n eu grym, 


Fo'n collir twy feddwdod hyll amod yn llym; 


a 











2 

















Y glân dyn y sydd a'i u'in, wr dyddan bob dydd, 
Yn haeddn'r cymeriad trwy rodiad tra rhydd, 
; , ' . ai 
A'r meddwdod, wyr mwyn. rwy'n syniad yw'r swyn 
Sy'n boddi'r talentau, sain, oer a'r synwyrau, 4 


Dro gwan mewn dwg wyviau, legnnau'n digwyn. 


Vi weln, 'n bedwarydd, mai sobrwydd heb sen, 

At gyna) syberwyd n.ewn hywyd sydd ben, 

A gwell erbyn marw, niwy croew mae'm cred, 

'Phwn hauo gyfiawvder addfwynder a fed. 

Y wobr y sy wr tawel mewn ty, 

(Galp hynod gwmpeini, mae'n lloni pob llu, 

Canlymad dilen dawn hynod dan nen, * 
Pe cawn ni fyw'n tiledwydd, wir eirglod, i'r Arglwydd; 


Wych arwydd am sobrwydd er mawrlwydd, Amen. 


Y BWTHYN _- 


YN NGHANOL Y WLAD. 


Wyn Y 


“Y bwthyn lle treuliais (y mebyd, 
“Fan hyny mi hoffwn gael byw. g. 
I sugno yrawel iach hyfryd 
Mewn tawel gymdeithas â Duw gc tu 
OS 5 lS. MY 








Gan dwrf y pent*efwyr a'u cyffro, 


'Rwy'n methu cael unrhyw fwynhad, 


Am hynynis gallaf anghofio 


Y bwthyn yn nzhanol y wlad. 


Mace natur o amgylch y bwthyn, 
Yn gwisgo prydferthwch di-ail; 
A chathlau hoff adar y dyffryn, 
A>murnur y gwynt drwy y dail; 
Yn ymyl y ty saif celynen 
A blanwyd gan ddwylaw fy nhad, 


Yn gysgod rhag 'stormydd mae derwen 


I'r bwthyn yn nzhanol y wlad, 


Symudaf i'r llanerch tra hyfryd, 
Paradwys fy nghalon i yw; 
Ac yno tra pery fy mywyd 
Arosaf tra byddaf fi byw; 
Henafiaeth a berthyn i'r bwthyn, 
Lle dywedais i gyntaf, fy hat, 
A'r fan ce's Fam i'm hanrddiffyn, 


Yw'r bwthyn yn nghanol y wlad. 


Ataw Dnu, 





| 


a a bd 


au ye 5 
gil UL fd A gd dd FA 


w 





BEDD Y DYN TLAWD. 


c——— 


Is yr ywen d lu, ganghenog, 
Fwmpath gwyrddlas gwyd ei ben, 
Fel i dderbyn o g^ronog 
Addurniadau gwlith y nen ; 
1 Llawer troed yn anystyriol, 
' ' Yn ei fathru'n fynych gawd, 
Gan ysigo'r alaswellt siriol, 
Dyma fedd y dyn tylawd 


Swyddwyr cyflog gweithdy'r undeb, 
A'i hebiyngodd ef i'w fedd, 
Wrth droi'r briddell ar ei wyneb, 
Nid oes deigryn ar un wedd, 
^Nol hir frwydro a_thrafferthion, 
Daeth i ben eí ingo! rawd, 
Noddfa dawel rhag anghenion 
Ydyw'r edd i'r dyn tylawd. 


Mae'r garreg arw a'r ddwy lythyren 
Dorodd rhyw anghelfydd law, 

Gyd-chwareuni ag e'n fachgen, 
Wedi hollti'n ddwy gerllaw ; 

A phan ddelo Sul y blodau, 
Nid oes yma gâr na brawd 

Yn rhoi gwyrdd«ddail a phwysiau 
Ar lwm fedd y dyn tylawd. 


Ar sedd fynor nid yw'r awen 
Yn galaru uwch ei lwch, 
A chyn hir drwy'r las dywarchen, 
Aradr amser dyna'i swch ; 
Un a'r llawr fydd ei orphwysfa, 
Anghof drosti dyn ei rhawd, 
Ond er hyny angel wylia 
Ddaear bedd y dyn tylawd. 


IOAN EMLYN. 


AC 





